WikipediA 

Svartfellska 


Svartfellska (crnogorski / npnosopcKu) er stöðluð 
mállýska serbó-króatísku og opinbert tungumál 
Svartfjallalands. Svartfellska er byggð á útbreiddustu 
mállýsku serbó-krótaísku, stókavíönsku. Áður var átt við 
svartfellsku sem serbnesku. 

Hugmyndin um staðlað serbó-króatískt tungumál, aðskilið 
frá serbnesku, á rætur sínar að rekja til tíunda áratugarins 
og hlaut meiri vinsældir á fyrsta áratugi 21. aldar. 
Svartfellska varð opinbert tungumál Svartfjallalands 
þegar ný stjórnarskrá tók gildi 22. október 2007. 
Svartfellska er ekki enn orðin staðlað tungumál. 
Stafsetningarreglur tungunnar voru settar 10. júlí 2009 
þegar tveimur bókstöfum var bætt við stafrófið, en 
opinber málfræði og námsefni hafa ekki ennþá 
verið samþykkt. 



Svartfellska 

crnogorski / gpHozopcKU 

Málsvæði 

Svartfjallaland 

Heimshluti 

Austur-Evrópa 

Fjöldi 

málhafa 

(ekki skilgreint) 

Sæti 

25 

Ætt 

Indóevrópskt 


Baltóslavneskt 

Slavneskt 

Suðurslavneskt 


Vestursuðurslavneskt 

Serbó-króatíska 

Stókavíanska 


Svartfellska 

Skrifletur 

Svartfellska stafrófið 


Opinber staða 

Opinbert 

KM Svartfjallaland 

tungumál 

Stýrt af 

Nefnd um stöðlun svartfellsku 


tungunnar 


Tungumálakóðar 

ISO 639-1 

enginn 

ISO 639-2 

enginn 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


i 

f Vi, Þessi tungumálagrein er stubbur. Þú getur hjálpað til með því að bæta við greinina (https://is.wikipedia.Org/w/ 

ndex.php?title=Svartfellska&veaction=edit). 



Sótt frá „https://is.wikipedia.Org/w/index. php?title=Svartfellska&oldid=1620819“ 


Þessari síðu var síðast breytt 13. janúar 2019, klukkan 22:31. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 















































